પ્રચાર પ્રસાર 


જાગૃત ઉજાગર 


સં-૨૦૮૦ | ભાદરવા સુદ -૪ 


કચ્છ રીજીયન યુવાસંઘ કારોબારી સભા ની શરૂઆત 
સૌપ્રથમ ઉપસ્થિત સભ્યોના સનાતનની તિલક સાથે સ્વાગત 


શ્રી અખેલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર યુવાસંઘ કચ્છ રીજીયન ની પ્રથમ 
કારોબારી સભાનું આયોજન 

તા:17/9/2023, રવિવારના રોજ 
નખત્રાણા પાટીદાર બોર્ડિંગ મધ્યે કચ્છ 
રીજીયન ચેરમેન રમેશ દડગાના અધ્યક્ષ 
સ્થાને યોજવામાં આવેલ. જેમાં રીજીયન 
હોદ્દેદારો, ડિવિઝન હોદ્દેદારો, ૦૦0 મેમ્બરો, 
સમિતિ લીડરો તેમજ કારોબારી સભ્યો 
મોટી સંખ્યામાં હાજર રહી સભાની | 
શોભાને સુશોભીત કરેલ અને સૌનો 
ઉત્સાહ વધારેલ. સભાની શરૂઆતમાં 
સૌપ્રથમ ઉપસ્થિત રીજીયન મેમ્બરોને 
સનાતની તિલક કરી સનાતની સ્વાગત 
કરવામાં આવેલ. રીજીયનના જોઇન્ટ 
સેક્રેટરી જીતેન્દ્ર ચૌહાણ દ્વારા રીજીયન 
હોદ્દેદારોને મંચસ્થ સ્થાન ગ્રહણ કરાવેલ. 

ત્યારબાદ મંચસ્થ હોદેદારો દ્વારા 
દીપ પ્રાગટ્ય કરવામાં આવેલ તેમજ યુવા 
ઉત્કર્ષ કન્વીનર રસીલાબેન ગોરાણી દ્વારા 
ભગવાનની સ્તુતિ અને આરાધના કરી 
અધ્યક્ષશ્રી ની મંજુરીથી પ્રથમ કારોબારી 
સભાની શુભ શરૂઆત કરવામાં આવેલ. 
મંચસ્થ હોદેદારો તેમજ સભામાં ઉપસ્થિત 
રીજીયનના સભ્યોનું મિશન ચેરમેન મયુર 
ભીમાણી દ્વારા શાબ્દિક સ્વાગત કરવામાં 
આવેલ.ત્યારબાદ ચીફ સેક્રેટરી સુરેશ 
હળપાણી દ્વારા મિટિંગના એજન્ડા સભા 
સન્મુખ મૂકવામાં આવેલ. 

પ્રથમ સલાહકારશ્રી ઓની 
સર્વાનુમતે વરણી કરવામાં આવેલ. જેમાં 
સલાહકાર તરીકે, 
હસમુખ નાકરાણી - નાની મંજલ. 
મુકેશ ઉકાણી- વેસલપર. 
મોહન દિવાણી - દેશલપર (ગુંતલી). 
બાબુભાઈ કેશરાણી - નાના અંગિયા. 
શૈલેષ પોકાર - નખત્રાણા. 

ની પસંદગી કરવામાં આવેલ 
તેમજ હાજર સભાસદોએ સલાકારશ્રીઓને 
તાળીઓનાં નાદ સાથે સન્‍માનિત કરેલ. 


€ડ૨ રીજીયત મંચર 
બાળ સંસ્કાર કેત્દ્ર 


મંચર ભીમાશંકર પાટીદાર 
સમાજમાં ગણેશઉત્સવ નિમિત્તે 16 
સપ્ટેમ્બર બાળસંસ્કાર કેન્દ્રમાં બાળકોએ 
£૦૦ 161141/ ગણપતિ બાપ્પા ની મુર્તી 
બનાવી અને ખુબજ આનંદ ઉલ્લાસ સાથે 
સહભાગી થયા હતાં. 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર યુવાસંઘ ના નિર્ધારિત ધ્યેય ને 
નિષ્ઠાવાન રીતે પૂર્ણ કરવા કટ્ટીબદ્ધ 
વર્તમાન ધ્યેયનિષ્ઠ ટીમ ની હૃદય સમાન 
સમિતિ એટલે હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર 
મેનેજમેન્ટ સમિતિની પ્રથમ વર્ચ્યુઅલ 
મિટિંગ 17 સપ્ટેમ્બર ના રાત્રે 9.30 કલાકે 
યોજાઇ. 

આ મિટિંગની શરૂઆત ભગવાનને 
યાદ કરી ।4&0 ના સેન્ટ્રલ 220 કપિલ 
નાકરાણી દ્વારા કરવામાં આવી. ત્યારબાદ 
ટીમ ના સેન્ટ્રલ કન્વીનર દિનેશ પોકાર 
દ્વારા દરેક મિત્રોનું શાબ્દિક સ્વાગત કરી 
મિટિંગમાં એજન્ડા મૂજબ ચર્ચા કરવા 
આરંભ કરવામાં આવેલ. 

ત્યારબાદ કાઉન્સિલ પ્રમાણે કાઉન્સેલ 
[200 અને દરેક રીજીયન કન્વીનરો દ્વારા 
સ્વમુખે પરિચય આપવામાં આવ્યો.આ 
મિટિંગમાં યુવાસંઘ ના પ્રેસિડેન્ટ ૦€/.પંકજ 
પારસિયા, ચીફ સેક્રેટરી ડૉ.વિપુલ છાભૈયા, 
પૂર્વ પ&0 કન્વીનર ડૉ.મહેન્દ્ર સેંઘાણી, 
ડૉ.અનિતાબેન રાજકોટ હાજર રહી ટીમ ને 
પ્રોત્સાહિત કરેલ. 

બે વર્ષ દરમિયાન સૌ સાથે મળી 
સમાજને નિરોગી,સ્વસ્થ, તંદુરસ્ત અને 
વ્યસન મુક્ત રહે એ માટે કાર્યોને નિર્ધારિત 
કરવા સુજાવો મેળવેલ. જેમા મુંબઈ નાં 
અનુભવી યુવાઓ નાં પ્રેરણાદાયી જેમને 
આરોગ્ય નાં કાર્ય માટે સતત તત્પર એવા 
જેને ડોકટર નો ખિતાબ પણ યુવાઓએ 
આપ્યો છે એવા ડૉ.મહેન્દ્ર સેંઘાણી દ્વારા 
સંકલ્પ પત્ર, ઓર્ગન ડોનેશન, આયુર્વેદિક 
અવેરનેસ કેમ્પ અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ 
વિષે માહિતી આપવામાં આવી.ડૉ.વિપુલ 
છાભૈયા દ્વારા ઓર્ગન ડોનેશન, ડોક્ટરોનું 
સંકલન, કેન્સર અવેરનેસ કેમ્પ અને 
ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, જીવનશૈલી સુધારા 
વિષે માહિતી આપી પોતાના અનુભવો 
જણાવેલ.કાઉન્સિલ 12000 શંકર ભગત દ્વારા 
સંજીવની રથ કેન્સર ડિટેકશન કેમ્પ, 
હોસ્પિટલ ના બિલમાં ડિસ્કાઉન્ટ ની સિસ્ટમ 
તેમજ લીડરોને મોટીવેટ રાખવા વિષે 
માહિતી આપવામાં આવેલ. 

સાબરના કન્વીનર 


ઝળલ રી 


ડૉ.તન્મય 


॥ સતાતત પરમો ધર્મ 


50૬।ળ।. 11₹01/ 105£ 0141 


| તા.૧૯-૦૯-૨૦૨૩ | મંગળવાર | ૭૩ 1૫૦.: 1241 


ત્યારબાદ સભાને આગળ 
ધપાવતા અન્ય એજન્ડાઓ મુજબ આગામી 
ટર્મ 2023 થી 2025 ની યુવાસંઘ કચ્છ 
રીજીયનના સભ્યોના ડ્રેસ કોડ, ફેમિલી ટુર 
અને કાર્યશાળાના સ્થળ અને તારીખ પર 
વિચાર-વિમર્શ કરવામાં આવેલ. 
તેમજ કચ્છ રીજીયનમાં આવતાં 
68 ગામોના યુવામંડળમાં 18 થી 55 વર્ષના 
સનાતની સભ્યનું પરલોક ગમન થાય ત્યારે 
દિવંગત શોકસંદેશ મોકલવા સમિતિની 
રચના કરવામાં આવેલ. દરેક મુદ્દાઓની 
ગહન ચર્ચા વિચારણા બાદ ખુલ્લો મંચ 
સભાસદો સમક્ષ મુકવામાં આવેલ. જેમાં 
હાજર રહેલા સભ્યોએ પોતાના મૌલિકતાથી 


સભામાં ઉપસ્થિત રીજીયન સભ્યો 


વિવિધતા સાથે મંતવ્યો રજૂ કરેલ. 

ત્યારબાદ સભાને આગળ 
ધપાવતા મંચસ્થ હોદેદારોનાં ઉદ્બોધન 
મેળવેલ જેમાં સેન્ટ્રલ પોલિટિકલ 1020 
ધર્મેશ કેશરાણીએ વર્તમાન નખત્રાણા 
તાલુકા પંચાયત નવનિયુક્ત પ્રમુખ શ્રીમતી 
ભાવનાબેન સાંખલા ને સેન્ટ્રલ અને 
રીજીયન ટીમ તરફથી અભિનંદન : 
પાઠવેલ સાથે સાથે પાટીદાર ચહેરા 
તરીકે ભાવનાબેન સાંખલા પ્રમુખ સ્થાન 
પર બિરાજે તે માટે શ્રીસમાજ, સેન્ટ્રલ 
યુવાસંઘ તેમજ રીજીયન યુવાસંઘ નાં 
કર્ણધારો ની જ્યાં જરૂર પડેલ ત્યાં જે 
ભૂમિકા પૂર્ણ કરેલ તેનો પ્રકાશ સભા 
સમક્ષ મૂકેલ. 

પ્રચાર-પ્રસાર સેન્ટ્રલ 2૩૦0 મનોજ 
વાઘાણી એ રીજીયન માં થતી દરેક 
યુવાસંઘની થયેલ એક્ટિવિટી ને સોશિયલ 
મીડિયા પર મૂકવા ભાર મુકેલ.તત્કાલીન 
ચેરમેન (120) શાંતિલાલ નાયાણી એ 
પોતાનાં ઉદબોધન માં વર્તમાન ટર્મ 
2023-25 માં અત્યાર સુધી ટૂંકા સમયગાળા 
માં પ્રોટોકોલ ની સાથે રાખી રીજીયનની 
કરેલ કામગીરી ને બિરદાવેલ અને આગામી 
ભવિષ્યમાં સાથે રહી યુવાસંઘનાં કાર્યને 


[1108.::-91 7801877774, 391 7718977774 | 116311દ1018111[71111:8(9છઞા॥દ્રા.€0॥॥1 


કચ્છ રીજીયત યુવાસંઘ પ્રથમ કારોબારી સભા તખત્રાણા મધ્યે યોજાઇ 


આગળ વધારવા હાજર સભ્યોનો ઉમંગ 
વધારેલ. 

નારાયણ ડિવિઝન ચેરમેન 
હસમુખ પારસિયા તેમજ કેશરા પરમેશ્વરા 
ડિવિઝન ચેરમેન રાજેશ સાંખલાએ 
આગામી બે વર્ષમાં ભવિષ્યમાં કરવાનાં 
કાર્યોની માહિતીથી સભ્યોને માહિતગાર 
કરેલ. 

સભાને અંતિમદોર તરફ લઈ જતાં 
પહેલાં અંતે રીજીયન ચેરમેન અને પ્રથમ 
કારોબારી સભાના અધ્યક્ષ રમેશ દડગા 
સભાને સંબોધન કરતાં કચ્છ રીજીયનની 
પ્રથમ કારોબારી સભામાં પોતાના સમય 
દાન ને ધ્યાનમાં રાખી મોટી સંખ્યામાં 

ઉપસ્થિત રહેલ દરેક યુવાસાથી મિત્રો ને 

, હર્ષ સાથે વંદન કરી બિરદાવેલ સાથે 
| સાથે યુવાસંઘ નાં ભવિષ્યમાં કરવાના 
રજી કાર્યો ની આછેરી ઝલક આપેલ. જેમાં 
રીજીયન માં આવતા દરેક ઘટક 
રુ યુવામડળ માં કોઈ સભ્ય યુવા સુરક્ષા 
કવચ (૪૩1૯) સભ્યપદ થી વંચિત હવે 
તો નાં જ રહે તેમજ કચ્છ રીજીયન નાં 
દરેક સભ્યો ૪૩1૮ સભ્યપદ મેળવેલ હોવો 
જોઈએ છતાં કોઈ મિત્ર સભ્યપદ નાં 
મેળવેલ હોય તો ટૂંક સમયમાં અવશ્ય 
મેળવી લેવા પર પ્રકાશ પાડી ભાર મુકેલ. 

અંતમાં દરેક મિત્રોને ટર્મ 2023- 
25 માં સાથે રહી યુવાસંઘ કાર્યો ને વેગ 


કચ્છ રીજીયન યુવાસંઘ કારોબારી સભામાં 
દીપ પ્રાગટ્ય મંચસ્થ હોદ્દેદારશ્રીઓના હસ્તે 


આપવા તેમજ કચ્છ રીજીયન ને ઉચ્ચ 
શિખરે લઈ જવા આહવાન કરેલ. 

અંતે આ યાદગાર પ્રથમ કરોબારી 
મીટિંગ ને નારાયણ ડિવિઝન ચેરમેન 
હસમુખ પારસિયા દ્વારા હાજર સભ્યોનો 
આભાર પ્રગટ કરી તેમજ રાષ્ટ્રગીતનું ગાન 
કરાવી સભાને અધ્યક્ષશ્રી ની અનુમતિ થી 
પૂર્ણજાહેર કરેલ. 
ટીમ પ્રચાર-પ્રસાર કચ્છ રીજીયન- 
[ર૦ વિજય ભગત 


0110 રીજીયત પોત્ડા સમાજમાં રક્તદાત શિખિરતું આયોજત 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ પોન્ડા દ્વારા 17 સપ્ટેમ્બરના આપણા 
સૌના આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી. નરેન્દ્ર ભાઈ મોદી સાહેબના જન્મ દિવસ અંતર્ગત ને 
સમર્પિત રક્તદાન શિબિર નું આયોજન કરવામાં આવેલ. 

0170 બ્લડ બેંક પંજીમ બામબોલીમ ગોવામાં બ્લડ ની જરૂરિયાત જણાતાં હેલ્થ 
એન્ડ ડિઝાસ્ટર કન્વીનર મનસુખ છાભૈયા દ્વારા તાત્કાલિક રક્તદાન શિબિર નું આયોજન 


કરી યુવા મંડળ અને મહિલા મંડળ સહભાગી થઈ કુલ 45 યુનીટ રક્તદાન કરેલ. 
હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર ી છાભૈયા. 


સેન્ટ્રલ યુવાસંઘ ડેલ્થ એત્ડ ડિઝાસ્ટર મે મેતેજપ્રેત્ટ ટીમતી 


ઝૂમ વેબીતાર કાર્યશાળા પડેલાં 


દિનેશ પોકાર, સેન્ટ્રલ યુવાસંઘ 
મિશન હેલ્થ અને ડિઝાસ્ટર ના 
મુખ્ય કનવિનાર 


દ્વારા ફર્સ્ટ એડ ટ્રેનિંગ કેમ્પ તેમજ જતુ 
આધારિત રોગોનું આયુર્વેદિક નિદાન અંગે 
માહિતી આપવામાં આવી.કાઉન્સિલ 1320 
વસંત પદમાણી, ગાંધીધામ દ્વારા સમાજના 
દેશી ખોરાક જેવાકે ખીચડી , લાડવા, ઘી 
જેવા ખોરાકનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ થાય 
એમ જણાવેલ.૫ ઉર કન્વીનર ગોવિંદ 
મૈયાત દ્વારા જણાવેલ કે આવનાર દશેરાના 
તહેવારના દિવસે દરેક યુવા મંડળોમાં 
મેડિકલ ચેકઅપ કેમ્પનું આયોજન થાય એ 
માટે કાર્ય કરવું જોઈએ. 

17 કન્વીનર રમેશ પોકાર દ્વારા 
જણાવેલ કે ૦૩ ટ્રેનિંગ અને કેન્સર 
અવેરનેસ કેમ્પ જેવા કાર્યક્રમો કરવા 
જોઈએ.સેન્ટ્રલ 100 કપિલ નાકરાણી, 
ઉત્તર ગુજરાતએ જણાવેલ કે આપણે હર 
માસિક ટાર્ગેટ સાથે સૌના સાથ અને સહકાર 
થકી દરેક મુદ્દા ઉપર કાર્ય કરીશું.છેલ્લે 
સેન્ટર કન્વીનર દિનેશ પોકારે જણાવેલ કે 
આપણી પાસે ફક્ત 21 મહિના છે સમાજ 
માટે વધુમાં વધુ સારા કાર્ય થાય એ 
દિશામાં આપણે આગળ વધીશું. 

અંતમાં સનાતનની જય બોલાવી 
મિટિંગની પૂર્ણાહુતિ કરેલ... 
પુરી ટીમ નીચે મુજબ છે : 
સેન્ટ્રલ 81& મેનેજમેન્ટ કન્વીનર - 
દિનેશ પોકાર, મહાડ-2110 
મો.9422594909 
સેન્ટ્રલ ।1&12 મેનેજમેન્ટ [120 
કપિલ નાકરાણી ,ડીસા -0ઊર 
મો.901687876555 
ગ્રીનલેન્ડ કાઉન્સિલ ।1&12 16601 
કાઉન્સિલ 120 
વસંત પદમાણી,મેઘપર-[«ગર 
[10.9979100211 
ઉત્તર ગુજરાત રીજીયન કન્વી. 


સેન્ટ્રલ યુવાસંઘ 2120 હેલ્થ અને 
ડિઝાસ્ટર મિશન લીડરની નિમણુક 
કપિલ નાકરાણી 


યતયુવા મંડળ કરાડ 


સ્વચ્છતા અ ભેયાનમાં સડભાગી થયા 


હાલમાં સમગ્ર દેશમાં સ્વચ્છતા પખવાડિયા અભિયાન 15 થી 02 ઓક્ટોબર સુધી 
અમલમાં છે તે મુજબ કરાડ નગરપાલિકા 17 સપ્ટેમ્બર ના રોજ સવારના સાત વાગ્યાના 


સુમારે ક્રિષ્ના નદીના પટની સફાઈની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ. 
જોકે આ સ્વચ્છતા અભિયાનમાં શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવા મંડળ કરાડ 


સહભાગી થઈ યોગદાન આપેલ.ભારતમાં રહેતા દરેક નાગરિક સ્વચ્છતા અભિયાનમાં 
ભાગ લઈને સ્વચ્છ ભારત અભિયાન સાચા અર્થમાં સાર્થક બનીએ એજ આપણું કર્તવ્ય છેઃ 


જ્‌ પ 
કાયદા કાગળ ઘર જ રહીં જાય ત્યારે? 


ભારતે દુનિયાનો 
સૌથી મોટો લોકશાહી 
દેશ. જ્યાં લોકો દ્વારા 
લોકો માટે લોકશાહી 
ઢબે ચાલતી સરકાર 
છે,જ્યાં કોઈ રાજા કે 
તાનાશાહ નહિ પણ 
લોકૉએ ચૂટેલા - 
તિનિધિઓ -જાના 
સેવક રૂપે સરકાર ચલાવે. એટલું જ નહિ સરકારી 
નોકરી કરતાં અધિકારીઓએ અને કર્મીઓ આખરે 
તો -જાના નોકર જ છે, જેના ટેક્ષના નાણાંથી એમને 
પગાર મળે છે. 
પણ દેશનું દુર્ભાગ્ય જુઓ આજે સામાન્ય 
જનતા જ બંધુઆ મજૂર જેમ પીસાયા કરે ને એના 
સેવકો રાજ કરે. આપણા કહેવાતા નેતાઓએ 
સંવિધાન બનાવ્યું પણ બધાની નકલ ઉતારી. ગે 
પણ વિચાર ના કર્યો કે એનું પરિણામ કેવું આવશે. 
આજે કલમ અને કાયદાની માયાજાળમાં એક 
સામાન્ય માણસ એવો ગૂંચવાઈ ગયો છે કે, ન્યાય 
મેળવવા રસ્તે રઝળતો રહે ને કયારેક માણસ મરી 
જાય પછી પણ એના કેસનો નિકાલ નથી આવતો. 
ભારતનાં સંવિધાનની કરામત જુઓ જેમાં ગરીબ 
ને લાચાર જિંદગી આખી પીંડાઈને પીસાયા કરે ને 
પૈસાદાર ને ગુંડા લોકો એને પગની એડી નીચે 
કચડીને સિગારેટના ધુમાડા જેમ હવામાં ઉડાવી 
દે... અર્હી નિર્ભયાની દર્દનાક જીવનીને યાદ કરવી 
પડે. જે નરાધમ હેવાનોએ એને પીંખી નાખી અને 
કબૂલ કર્યું અને એ અસહ્ય પીડા વેઠી ન્યાય માટે 
ઝઝૃમતી રહી પણ એના ગુનેગારો પેરોલ પર ફૂ 
બેલ પર વર્ષો બહાર ફરતાં રહી નવા ગુના કરવા 
ફરતાં. આવા હરામી લોકોને બચાવવા વકીલ પણ 
મળી જાય છે અને ભોગ બનનારની સાથોસાથ 
એના પરિવારની અધોગતિ અને બદનામી કરી 
પાપીઓને સજાથી બચવા મદદરૂપ બને ત્યારે આવા 
કાયદાને અને સંવિધાનને સળગાવી દેવું જોઈએ 
જે નિર્દોષને ન્યાય આપવાને બદલે ગુનેગારોને 
છટક્બારી શોધી આપતું હોય. ગ્રીષ્મકાંડ, લક્ષ્મી 
પર એસિડ એટેક અને નાની બાળકીઓ સાથે 
બળાત્કાર ગુજારનાર હેવાનોને પોલિસ, કાયદા કે 
-શાસનનો ભય નથી અને કહેવાતા કાયદાના 
રખેવાળ ભોગ બનનારની ભૂલો કાઢી પોતાની 


જવાબદારીઓમાંથી હાથ ઉંચા કરી દે છે 

એક નાની લોન નહી ભરી શકનારની 
મિલકતની હરરાજી કરનારો કાયદો બેંકમાં કરોડોની 
ઉચાપત કરનારની આગળ લાચાર બને ત્યારે 
કાયદો ક્યાં ગાયબ થઈ જાય છે ? આતંકવાદી 
માટે અડધી રાત્રે ઉઘડતી અદાલત દેશનાં ગરીંબ 
માણસોને માત્ર તારીખો આપી કાનૃનત્તો તમાચો 
મારે છે ત્યારે આ એક પંક્તિ યાદ આવે છેં 

લાખો ખાંડીને લૂંટનારા મહેફ્લિ મંડાય છે ને 
ચોર મૂટ્ટી જારના દેવળીએ દંડાય છે. 

માનવશરીરના અંગોની તસ્કરી, કુવારી 
કન્યાઓને વિદેશમાં વેંચી દેનારા પાપીઓ, કીભાંડો, 
નકલી દવાઓ, ભેળસેળ વાળા ખોરાક અને 
ઉત્પાદન, અંધાધૂંધ વધી રહેલાં મર્ડર કેસ અને રેપ 
કેસ, નાના બાળકોમાં વધી રહેલાં નશા અને હ્રુમન 
ટ્રાકિકના ના કેસ, સરકારી સંસ્થાઓમાં ચાલતો 
ભ્રષ્ટાચાર, મહિલાઓની કામનાં સ્થળે થતીં જાતીય 
સતામણી વગેરે સમાજ માટે લાલબત્તી સમાન છે. 
ગરીબ અને લાચાર માટે જુદાં અને ધનિકો અને 
ગુંડાઓ માટે એક જ દેશમાં અલગ અલગ નિયમ 
કાયદા કાનુન કાયદો માત્ર કાગળ પર જ રહી 
ગયો છે એની સાક્ષી પુરે છે. 

સરકારી બાબુઓ અને એના રખેવાળ આજે 
સમાજમાં બનતી દુર્ઘટનાઓને ઇુપાવવા કેસ પણ 
નોંધતા નથી અને જો નોંધે તો એની છટકબારી 
કરી આપે છે. તથ્ય પટેલે સરેઆમ દારૂના નશામાં 
નિર્દોષ નાગરિકોને કચડી નાખે કે લટ્ટાકાંડ થાય, 
સુરતમદ બેદરકારીને પગલે વિદ્યાર્થીઓ 
અગ્નિકાંડનો ભોગ બને કે સત્તાના જોરે મહિલાનું 
શોષણ થાય કે કિડનેપ અને લૂંટકાટ કાયદાના 
ઊડતાં ચિંથરાની સાક્ષી પૃરે છે 

પમી દેશોના આંધળા અનુકરણ અને એના 
પાંગળા કાયદાઓને કારણે સમાજમાં સતત 
ગુનાખોરી અને શોષણ વધી રહ્યું છે અને કાયદાનાં 
રક્ષક જ ભક્ષક બની ગુનેગારોને છાવરે ત્યારે ખરાં 
અર્થમાં જરૂરિયાતમંદ માણસને ન્યાય નથી મળતો 
અને જુક્દાં લોકો ખોટા કેસ કરી નિર્દોષ લોકોને 
ફસાવી કાયદાનો દુરુપયોગ કરે ત્યારે આવા કાયદા 
ખાલી શોભાના ગાંઠિયા સમાન બની રહ્યાં છે. 
લોકો પોતાનાં હક્ક -ત્યે જાગૃત બને તો ઉગરી 
શકાય એમ છે. 


એડવોકેટ, નાનાલાલ ઊકાણી 


ગોવિંદ મૈયાત,ડીસા 

[10.9925028513 

કચ્છ પૂર્વ રીજીયન કન્વી. 

જેવીન ધોળુ,રાયણ [00.7567125934 
કચ્છ રીજીયન કન્વી. 

દિપક હડપાણી,મથલ 1॥/0.9426666038 
સૌરાષ્ટ્ર રીજીયન કન્વી. 
ભાવેશલીંબાણી,જેતપુર 110.9879404197 
નર્મદા કાઉન્સિલ ।1&12 1૦10 

કાઉન્સિલ 1200 શંકર ભગત,પાદરા-ડગર 
[/10.7600364002 

સરદાર પટેલ રીજીયન કન્વી. 
શંકર ભગત,પાદરા 
[/10.7600364002 

મહાત્મા ગાંધી રીજીયન કન્વી. 
ડૉ.ભૂમિકા પટેલ-અમદાવાદ 
[10.7405584430 

દક્ષીણ ગુજરાત રીજીયન કન્વી. 
ભરત માકાણી,બીલીમોરા 
[/10.9428717779 

સાબર રીજીયન કન્વી. 
ડૉ.તન્મય સેગાણી,મોડાસા 
[10.8460376707 

ગંગા સાગર કાઉન્સિલ ।4&12 166111 
કાઉન્સિલ 120૦ ચંદ્રિકાબેન રામાણી-ડ૫/ર 
[10.9476321521 

0રર રીજીયન કન્વી. 

તુષાર રામાણી,ભુવનેશ્વર 
[/10.9776743999 

સ્વામી વિવેકાનંદ રીજીયન કન્વી. 
પ્રભાબેન ગોરાણી,આસનસોલ 
[/10.8670317147 

નવચેતન રીજીયન કન્વી. 

સંજય રુડાણી -૫૫૦ર. 
[/10.9831425260 

ફોરેસ્ટ કાઉન્સિલ ।1&12 1૦૬00 
કાઉન્સિલ 120 

વિનોદ છાભૈયા જયપુર- ૩ર 
[10.9928082357 

ઉતર ભારત રીજીયન કન્વી. 

ડૉ. કુણાલ સાંખલા,દિલ્હી 
[/10.09311911099 

મધ્યપ્રદેશ રીજીયન કન્વી. 


પ 


પ્રચાર પ્રઆર 


પ્રચાર પ્રઆર 
છ 
છા [1૪ 
જાગૃત ઉજાગર 


તારીખ 17/9/ 2023 રવિવાર 
ના રોજ શ્રી કડવા પાટીદાર સમાજ છ. 
સંભાજીનગરમાં બાળ સંસ્કાર કેન્દ્રમાં શ્રી 
ગણેશ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો. જેમાં 


સમાજના 87 બાળકોએ 
હાજરી આપી ઉત્સવનો 
આનંદ માણ્યો. 

ધોરણ ત્રણ થી 95 
ઉપરના 46 બાળકો 
ગણેશજીની સાઢુ માટીની | 
(:૦૦ (11€161)/) મૂર્તિ મી 
બનાવતા શીખ્યા.આ 
કાર્યક્રમમાં બાળકોએ ખૂબ 
આનંદ ઉત્સાહથી મૂર્તિ બનાવી અને 
પોતપોતાના ઘેર લઈ ગયા. 

નાના બાળકોને ગણપતિજીના 
વિષયમાં વિશેષ જાણકારી આપવામાં 
આવી. શ્રી સમાજવતી બાળકોને અલ્પાહાર 
આપવામાં આવેલ બાળકોએ જ્ઞાન સાથે 
ગમ્મત ગોષ્ટી કરી ગણેશ ઉત્સવ 


છ.સંભાજીતગર મિશત અભિમન્યુ અંતર્ગત 


આજ તિથિ વિશેષમાં ભાદરવા સુદ- ૪ એટલે લિવિત્તાયક ચતથી, 
ગણેશ ચતુર્થીતરીકે ઉજવવામાં આવે છે આજના દિવસે 
ભગવાત શિવ અતે પાર્વતીતા પત્ર અને કાર્તિકેય ભાઈ 
ભગવાત ગણપતિ જયોતી તી જયંતિ 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
“69? યુવાસંઘ - મહિલા સંઘ 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સમાજ 

પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન 

€ -ખત્રા 


|| ૩ મંમળપતઘે નમો નમઃ || 
|| શ્રી સિદ્ધિવિનાયજ નમો નમઃ || ડચાયકઓર 
|| ગણવિનાયજ નમો નમઃ || ઝિ 
|| મળપતિ વાપા મોરયા || 

ગણેશ ચતુર્થી એ ભગવાન 
ગણેશના જન્મની ઉજવણી કરે છે તે 
હિન્દુઓના સૌથી પવિત્ર તહેવારોમાંથી 
એક છે. આ દિવસને ગણેશ ચતુર્થી 
અથવા વિનાયક ચતુર્થી તરીકે પણ 
ઓળખવામાં આવે છે, આ તહેવાર હિન્દુ 
ચંદ્ર કેલેન્ડરની ભાદ્રપદ શુક્લ ચતુર્થી પર 
ઉજવવામાં આવે છે. આ તહેવારને 
સંસ્કૃત, તમિલ, તેલુગુ અને કન્નડમાં 
વિનાયક ચતુર્થી કે વિનાયક ચવિથી, 
કોંકણીમાં વિનાયક ચતુર્થી અને 
નેપાળીમાં વિનાયક ચથા તરીકે પણ 
ઓળખવામાં આવે છે. 

તહેવાર ૧૦ દિવસ ચાલે છે જે 
અનંત ચતુર્થીના દિવસે પૂર્ણ થાય છે. આ 
તહેવારમાં આનંદ અને ઉલ્લાસ છે જે આ 
11 દિવસ લાંબી ઉજવણી સાથે આવે છે. 
નામ પ્રમાણે, આ શુભ પ્રસંગે લોકો 
વિઘ્નહર્તા, ભગવાન ગણેશની પૂજા કરે 
છે. કૈલાશ પર્વત પરથી માતા પાર્વતી 
સાથે તેમનું આગમન ગણેશ ચતુર્થી તરીકે 
ઉજવવામાં આવે છે. સ્કંદ પુરાણ, નારદ 
પુરાણ અને બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણમાં પણ 
ભગવાન ગણેશનો મહિમા કરવામાં 
આવ્યો છે.ભગવાન ગણેશ જેને કુશળતા 
અને સુખાકારીના મુખ્ય ભગવાન તરીકે 
ગણવામાં આવે છે તે ભગવાન શિવ અને 


દેવી પાર્વતીના પુત્ર છે. 

તેમને જ્ઞાન અને અવરોધ દૂર 
કરવાના દેવ તરીકે પૂજવામાં આવે છે, 
તેથી તેમને વિઘ્નહર્તા તરીકે 
ઓળખવામાં આવે છે, જ્યાં “વિઘ્ન' એટલે 
અવરોધો અને “હર્તા' એટલે તેમને દૂર 
કરનાર. કોઈ પણ નવું કામ કે લગ્ન જેવી 
નવી વસ્તુ શરૂ કરતા પહેલા ભગવાન 
ગણેશની પૂજા કરવામાં આવે છે. 

ગણેશ ચતુર્થીનું આધ્યાત્મિક 
મહત્વ એ છે કે આપણે દસ દિવસ સંયમ 
સાથે જીવવું જોઈએ અને દસ દિવસ પછી, 
મૂર્તિની સાથે આપણા મન અને આત્મા 
પર સ્થાયી થયેલી ઈચ્છાઓની ધૂળ અને 
માટીને નિમજ્જિત કરીને, શુદ્ધ અને શુદ્ધ 
મનનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. 

ભગવાન ગણેશના વિદાયના 
દિવસને અનંત ચતુર્દશી કહેવામાં આવે 
છે, જે દિવસે આ 11 દિવસનો તહેવાર 
સમાપ્ત થાય છે. ભગવાન ગણેશની 
મૂર્તિને વહન, સંગીત, ભક્તિ ગીતો, નૃત્ય 
અને રંગો સાથે શોભાયાત્રા કાવામાં આવે 
છે. 


છો 1 છ 
જાગૃત ઉજાગર 


ભક્તો પવિત્ર નદી જેવી 
નજીકના જળાશયોમાં મૂર્તિઓનું વિસર્જન 
કરે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે માટીની 
મૂર્તિઓ પાણીમાં ઓગળી જાય છે અને 
ભગવાન ગણેશ કૈલાસ પર્વત પર પાછા 
ફરે છે. 


જીગ્નેશ નાકરાણી,ખંડવા 
[10.8817044517 

વિદર્ભ રીજીયન કન્વી. 

દિવ્યા ઠાકરાણી,ઘાટરોટ, 
।/0.8980551181 

€ ર રીજીયન કન્વી. 

અનિલ લીંબાણી,રાયપુર 
[/1૦0.07000629687 

ઓસન રીજીયન [।4&12 1૦૧10 
કાઉન્સિલ 2020 

જીતેન્દ્ર પોકાર મુંબઈ 
[/10.9922429080 

છત્રપતિ શિવાજી રીજીયન કન્વી. 
કલ્પનાબેન દિવાણી, પુના 
।/10.8087606303 

82110 રીજીયન કન્વી. 

અલ્પેશ ભાવાણી 
|10.9423642229 

મધ્ય મહારાષ્ટ્ર રીજીયન, કન્વી. 
ડૉ. લીલાધર ચૌધરી, પરભણી 
|/10.8806931777 

મુંબઈ રીજીયન, કન્વી. 2 
જીતેન્દ્ર પોકાર,મુંબઈ ૦ ત્‌ 
9922429070 

રામસેતુ કાઉન્સિલ ।1&12 1૦૯11 
કાઉન્સિલ 2120 

મોહન પારસીયા,હુબલી- 116૨ 
।/1૦0.9880061666 

ઉત્તર કર્ણાટક રીજીયન કન્વી. 
મોહનલાલ ભાવાણી, બેલગામ 
|/10.9980374123 

દક્ષિણ કર્ણાટક રીજીયન કન્વી.. 
ડૉ. ધીરજ લીંબાણી, દાવનગીરી 
|/10.9901920999 

તેલંગાણા આંધ્ર રીજીયન કન્વી. 
રમેશ છાભૈયા,હૈદરાબાદ 
।/10.9885511106 

દક્ષિણ ભારત રીજીયન કનન્‍્વી 
વિજય જાદવાણી, વેલોર 
[/10.9994345605 

માહિતી અને સંકલન 

કપિલ પોકાર, (200૦ સેન્ટ્રલ યુવાસંઘ) 


પ્રચાર પ્રઆર 
2 


છ [છી 
જાગૃત ઉજાગર 


પ્રચાર પ્રઆર 
(૦ 
છ [9 

જાગૃત ઉજાગર 


હિ 


ઉજવ્યો.આ કાર્યમાં બાળ સંસ્કાર 
1. કેન્દ્રની સંચાલિકા બહેનો 

૧ ફેમલતાબેન પેથાણી, 
પ્રવીણાબેન રવાણી 
લીલાબેન નાકરાણી, 
હંસાબેન ચૌહાણ 
દિવ્યાબેન નાકરાણી, 
ભાવનાબેન દિવાણી 
કવિતાબેન દિવાણી, 

સાથે સમાજની બહેનો 


મિશન અભિમન્યુ - અપૂર્ણ નહી પરિપૂર્ણ 


કાજલ ચૌહાણ,આંચલ સાંખલા, 

જીલ રામાણી, હિરલ રામાણી, 

ભૂમિકા રામાણીએ ખૂબ સારો સહયોગ 
આપી બાળકોને ગણેશજીની મૂર્તિ બનાવતા 
શીખડાવ્યું. 

સંયોજક: પ્રવીણ નાકરાણી,છ.સંભાજીનગર 


માતતીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજી જત્મદિવસની ઉજવણી બાબત 
રક્તદાન શિબિર ઉત્સાડપૂર્વક ઉજવવામાં આવેલ. 
દઝમાળીનોીકસરન છઠ. 


મવ્ય સ્સ્કરાન ર 


ખાનદેશ વિભાગના મિશન પોલિટિક્સ ખાનદેશ વિભાગના કન્વીનર ભારતીય 
જનતા પાર્ટીના યુવા મોરચા ના સચિવ કલ્પેશભાઈ દિવાણી સાથે યુવા મંડળના મિત્રો 


રક્તદાન કરીને મિત્રો ઉત્સાહ વર્ધક પાર પડેલ. 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવામંડળ ધુલિયા,મધ્ય મહારાષ્ટ્ર રીજીયન-1૦110 


2023-25 


ક 


શ્ડ-ક 1. | 


મુંબઈ રીજીયન ચેરમેન અશોક સેંઘાણી, જ્ઞાતિ ટ્રસ્ટ કા ચેરમેન છગન કાનજી પોકાર, 
મુંબઈ યુવક મંડળ 129 અશોક અમૃતિયા, યુવક મંડળ ઘાટકોપર પ્રમુખ પંકજ અમૃતિયા, 
મહિલા મંડળ મુંબઈ પ્રમુખ હેમિકાબેન પોકાર, મહિલા મંડળ ઘાટકોપર 
ઉપપ્રમુખ કુસુમ રામજીયાણી, ઓસન કાઉન્સિલ એજ્યુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ હંટ 
2૦ હિતેશ ચોપડા, એજ્યુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ હંટ સમિતિ કન્વિનર 


જયેશ ભગત દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય 


શ્રી કચ્છી કડવા પાટીદાર સનાતન યુવા મંડળ મુંબઈ 
અને ઓશિયન કાઉન્સિલ અંતર્ગત યુવાસંઘ મુંબઈ રીજીયન માં 
એજ્યુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ હંટ સમિતિ દ્વારા આયોજીત કેરિયર 


ગાઇડન્સ સેમિનાર માં 


વક્તા:- અશોકભાઈ ગુજ્જર મુંબઈ રીજીયન ચીફ સેક્રેટરી હિરેન 
લીંબાણી દ્વારા જયઘોષ સાથે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરતા 
મહાનુભાવોના શાબ્દિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ 


કેરિયર ગાઇડેન્સ કા માણતા ધમ ઝોન નાં મહાનુભાવો તેમજ વિદ્યાર્થી તેમજ વાલીઓ 

રીજીયન ચેરમેન અશોક સેંઘાણી, જ્ઞાતિ ટ્રસ્‍ટ ફંડના ચેરમેન છગન 
કાનજી પોકાર, મુંબઈ યુવક મંડળ 122 અશોક અમૃતિયા, યુવક 
મંડળ ઘાટકોપર પ્રમુખ પંકજ અમૃતિયા, મહિલા મંડળ મુંબઈ 
પ્રમુખ હેમિકાબેન પોકાર, મહિલા મંડળ ઘાટકોપર ઉપપ્રમુખ કુસુમ 
રામજીયાણી, ઓશિયન કાઉન્સિલ એજ્યુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ હંટ 
[21000 હિતેશ ચોપડા, એજ્યુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ હંટ સમિતિ કન્વિનર 
જયેશ ભગત દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય, આરતી સાથે કરવામાં આવેલ 
સાથે નર્મદા કાઉન્સિલ પ્રેસિડેન્ટ અશોક પોકાર પણ આ કાર્યક્રમમાં 


જોડાયા હતા. 


ત્યારબાદ હિરેન લીંબાણીએ વક્તાનો ટુંક માં પરિચય 
વિડિયો માધ્યમ દ્વારા આપ્યા બાદ મંચને વકતા માટે ખુલ્લો મૂક્યો 


2. 285ડાં૦ા શોધવો 


4. ડાતા ડેવલપ કરવી 


આવેલ હતી. 


જયેશ ભગત 


હતો. વક્તા અશોક ગુજ્જર દ્વારા તેમની જબરદસ્ત આગવી શૈલી 


કે કે પી યુવા મંડળ માપસા દ્વારા 
પ્રમુખ જગદીશ પોકારના નેજા હેઠળ વર્ષ 
2023-25 ની કાર્યશાળા હોટેલ ગ્રેન્ડ કદંબા 
મુકામે 17 સપ્ટેમ્બર ના આયોજન કરવામાં 
આવેલ. જેમાં સલાહકારો, 11212 તથા 
કારોબારી સભ્યો સાથે સમિતિ સભ્યોની 
ઉપસ્થિતિ રહેલ. 

ઇષ્ટદેવ લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન 
ની સ્તુતિ બાદ આરંભ માં સલાહકાર 
પુરુષોત્તમ માકાણી એ માપસા યુવા 
મંડળના ઈતિહાસ ની જાણકારી આપેલ 
પછી સલાહકાર જગદીશ નાકરાણી એ 


યુવાસંઘ બાબત વિસ્તૃત જાણકારી આપેલ. 
ત્યારબાદ સલાહકાર દીપક 


લીંબાણી એ કાર્યશાળા નું મહત્વ અને થીમ 


0110 રીજીયત માપસા યુવા મંડળ 2023-25 
કાર્યશાળા આયોજત 


લીડરોની પ પદ્ધતિ બાબત જન 
આપી. 122 વિસનજી વાસાણી એ યુવા 
મંડળ 0100 માં અગ્રસર રહી કાર્યો કરશે 
એવી આશા સાથે શુભેચ્છા આપી જેની 
બાંયધરી પ્રમુખશ્રી દ્વારા આપવામાં 
આવેલ.મિશન લીડર મનોજ રામાણી દ્વારા 
સંચાલિત આ કાર્યશાળામાં અલગ-અલગ 
સમિતિઓ દ્વારા વિવિધ પ્રકારની 13 થીમો 
ને ધ્યાનમાં લઇ વર્ષ 2023-25 દરમ્યાન 
કરવાના કાર્યક્રમો ની રૂપરેખા તૈયાર કરેલ. 
મહામંત્રી ભૂપેન્દ્ર દિવાણી એ 
આવનારા વાર્ષિક કાર્યો માટે શુભકામનાઓ 
આપી અંતે રાષ્ટ્રગાન ગાઈ સભા ની 
પૂર્ણાવતી કરેલ.. 
કે કે પી યુવા મંડળ માપસા 


પ્રચાચ્પ્રસાર 
1/૦ 
કછ 

જાગૃત ઉજાગર 


યુકન સમિતિ સભ્યો સાથે વક્તા અશોક ગુજ્જર, કેરિયર ગાઇડન્સ મુંબઈ રીજીયન 
2025 વિષે માહિતી આપેલ હતી. 

અત્યારના સમયમાં મેજર ટ્રેન્ડિંગ ઓપ્શન વિષે ખૂબ જ 
સુંદર સમજ આપી હતી. આ કાર્યક્રમનો લાભ વેબ.કોમ સમિતિ દ્વારા 
તૈયાર કરેલ ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન માધ્યમ દ્વારા ₹50/- ના 
સાધારણ ચાર્જ પર યુવામંડળના સભ્ય હોય તેવા 172 વિદ્યાર્થીઓ 
તેમજ 27 વાલીઓએ લીધો હતો. 

કાર્યક્રમની પૂર્વ તૈયારી મુંબઈ રીજીયન એજ્યુકેશન એન્ડ 
ટેલેન્ટ હન્ટ સમિતિના સભ્યો તેમજ યુવા મંડળ કારોબારી સભ્યોએ 
ભૂમિકા ભજવી હતી.વિદ્યાર્થીના સવાલ અને વકતાના જવાબના 
જબરદસ્ત સેશન બાદ જોઇન્ટ સેક્રેટરી હરેશ સાંખલા દ્વારા આભાર 
ભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી. 
રાષ્ટ્રગીત ગાન કરીને કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં 


દ્વારા સાચું કેરિયર કેવી રીતે પસંદ કરવું તેના પર પ્રકાશ પાડતા, 
1. ॥11૦5 લીસ્ટ બનાવો 


3. [11૦૦ 0 5૦તદ1)/ ની સમજ કેળવવી 


5. *1દ્વાતંદ્યા ચેક કરવા 
વગેરે વિષય પર ભૂમિકા બનાવીને સેમિનાર ના મૂળ મુદ્દા 
જેમકે 55૦ પછી 5તં૭11૦૦, ૦૦11010૦1૦૦, 7145 માં કેરિયર ઓપ્શન 
પર પ્રકાશ પાડ્યા બાદ [125૦ વિષયની માહિતી આપેલ હતી. 
અન્ય સરકારી કારકિર્દીની તકો બાદ ટોપ 10 સ્કિલ્સ ઓફ 


યુવાસંઘ-100ર-એજ્યુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ હંટ સમિતિ કન્વિનર 


ઉ છે છ છે 9 છ છે 


19 2 સો ક 


ઉ 9 છે છે છે છે છે 


મા ઉમિયા 


સરસ્વતી સ્વરૂપ 
(મયુર સવારી) 


મંગળવાર 


૪- 9- 9- 9 ૦ ૬9- ૬૦ ૬૦ ૬ ૦- ૬- ૬- 9#- ૬- ૬ ૦- 9 
“38૨ 


૪ 9૪ 9 9 9 ૪ ૪ ૪ 6 6 6 ૪ ૪ ૪ ૪ ૪ 9 


કડવા પાટીદાર કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન, ઊંઝા 


6 હ 4 44 4 4 4 4 4 4 | 4 4 હ હ હ હ હ હ હ હ હ હ 


ઊ શી અલ ભરડ કઝ ડડ ડરીદાર સમાજ બિ 
છ સનાતન ધર્મપધમ્િકા % 
ઉકાઈ ડેમમાંથી ર.૬ લાખ ક્યુસેક 
પાણી છોડવાનું શરૂ થયું 


ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની આવક ૫.૪૩ લાખ 
ક્યુસેક : ડેમની જળ સપાટી ૩૪૧.૭૬ ફૂટ 


ડેમમાંથી પાણી છોડાતા તાપી નદીના જળસ્તરમાં 
વધારો : માંડવી તાલકાના ર૧ ગામો એલર્ટ 


11 0ાયાતાં0ઊાતાં 
૯11001 


પ્રચાર પ્રઆર 
સિ | તિ 
છ 

જાગૃત ઉજાગર 


૫૧ ટાક્તિપીઠોથી 
ધન્ય છે આ ધટતી, 


દટે૬ પી6માં વસતી 
વાત્સલ્યની મૂર્તિ 


તા. ટ3 થી ટ€ ભ્રપ્ટેમ્બટ, 2023 - અંબાજી 
માનાખોળે પધાટતા પદયાત્રીઓનું અભિવાદન 


શ્રી આટાસુટી અંબાજી માતા દેવસ્યાન ટ્રસ્ટ, અંબાજી 


અવસાન નોંધ 


પ્રચાચ પ્રસાર 
છો [છ 

છે | છ 

જાગૃત ઉજાગણ 


તારીખ 18/9/2023 
સ્વ: નંદીબેન વિરેન્દ્રભાઈ નાકરાણી 
ઉમર:વર્ષ 69, કચ્છમાં ગામ વિરાણી મોટી 


હાલે માટુંગા,અમેરિકા 


તારીખ: 17/09/2023 
સ્વ: જયાબેન નારણભાઈ છાભૈયા 
ઉમર:વર્ષ 78, કચ્છમાં ગામ રાજપર 
(10320/) હાલે ઘાટકોપર, મુંબઈ 


તા. 18/09/2023 
સ્વ.જેઠીબેન કરસનભાઈ દીવાણી 
ઉંમર: વર્ષ 85, કચ્છમાં ગામ- ટોડિયા હાલે 
નંજનગુડ (મૈસુર) 


તારીખ 17/9/2023 
સ્વ: ખીમજીભાઈ સામજીભાઈ રામજીયાણી 
ઉમર:વર્ષ 89, કચ્છમાં ગામ રાયણ મોટી 
(10ઝ/) (સ્થાનિક) 


તારીખ 18/09/2023 
સ્વ: મુળજીભાઈ પ્રેમજીભાઈ છાભૈયા 
ઉંમર: વર્ષ 85, કચ્છમાં ગામ દેવિસર 
હાલે શ્રીરામપુર (મહારાષ્ટ્ર) 


14:70 ૦૬-૭-11૯૬ 


4.૬ 
સર ઝી: 2 


ન્ન 


0003૩ 


છ૬:,%૫/111:₹1”।. .%14 ૬૧1ર૦૬ ૬૯ 
₹3૦૦બરક ૬ ૦ર "૪૦૦ઇ#૨ર ભનબખ્તદ 


ડા1 [તા'ત/તા] 1111001) 5૭111૫૦૫/ [10. 186/187, ગળ [૫0. 7,8,9, (॥પવપત 
ઉદ્વાવ॥|ત॥ત્વાળ - ૩70201, ।વ॥ળા, ઊ|તાતાં - 11તાંત. 
[14તા'૦૬1૩0॥તાં વિપતતા॥ં - 100. 4-91 99791 5788૩3 


છારક.-ાપ્રલ્ન ૦૬૬1૯૮૬ 


---14. બઞઠ&00#&0 - (ણપ ૬ 6---- ---- ૩. ઇદ - #1111.૫1/700 ---- 


।1લંડા1૦છ॥તાં - 110. 4-91 94826 95508 1/પવાળઝાતાં - 110. -- 91 98843 12266 
પલા વતાતંગાત્ાં - 1100. 4-91 98413 886063 


-2. પ૪0૬૩/૩40 - 1૬1-01૫0 4।૫/ 4. પ1.1/3%//0/ - 140034 20/102£514 
11ત/0310ણાવાં - 110. 4-91 78934 59459 ઉ૩તાં૦૩|10ાતાં - 110. 4-91 78428 05202 


5. 1043040 - 00& : લતાંણાતાં - 110. 4-91 70202 74705 


£3:૪૨ 12:4₹₹-55$₹95૨ ૦૮ ૦૦૬ પ #૦ળડદ; 


જદારાતા₹દ-ર૪૬૬-૧%૫૫૪- | ₹1રદ-ર૬€51૧૦૩%।૫૩- 1 ધઝ#ર છા ૬ 


1વંડ3૦1-8110તા રિઘતંતા11: 9979352929 છાર/॥ળઇાલત £₹1૫111ર1071ર॥15₹ 11.1૬. ₹ર0છા15 
4.1૬. 1૬. 111ળણદાર છ: 119 -. £:2૯201 દાર -'ષઝ 1117ળણદાર ।(ળ1૩૦ર1 ૬ર ॥10.,%1 ૦11૯૪ 


1117ણદર ।॥01:3૦ર1- દર પ્ર ૦રરગદાર ડાઇઝગ।1દ£।રડ 


(40, ઝ ૦11૯૪ 
5૫/૯૦» ₹૫4૦. 186/187 શન 1૫૦. 6 
બ્લાતત॥॥ાંતા1ાલાળ1 - 370 201. «પતા, ઉપાંલાત્લા - ।0તાંસ. 


।ન₹./%૦ ૦1૯૬ 
ઇક (પ૦. 3, ઊત૦પાતત ₹1૦૦1, ગાન £₹પ૦-. 26, 
5૦૦૫૦૮ - 3, (/કધતપ €1113લ%લ #પૂઝગ્લાતા1મ, ૦લા'મ્તા3તા1લા ત 
1«પત3, ઊપાંથાત્લા - 370 201. 
છાપ્યાતતદાઝંપ્યાં રઘાતગામાં - 1/0૦. “૦૧1 ૦૦7૦૧ 57884 


45, 0૦બ૦ગબ્ાતયા1ત €1૫૦૦4૮, ઉપાવકાંધ્ણપા, 
1«1100ઈ11યા વાં, 1૯1૮11, ઉપાંદાતલા - 370 140. 
જલલુવાંડા1ણઝંપતાં રરપવતાવાં - 10૦0. * 91 99254 9૦૩૦4૪ 
ણાાત્તાંછામ્યાં રાપવતા1ાં - 11૦0. * 91 99784 49205 


પત્રવ્યવહાર : ૫૦૧- ૫૦૪, પાંચમો માળ,નરોડા બિઝનેસ હબ કોમ્પલેક્ષ, નરોડા-દહેગામ રોડ,એસ.પી.રિંગ રોડ પાસે,તરોડા-અમદાવદ. ૩૮૨૩૩૦. મો. ૭૮૦૧૮૭૭૭૭૪ 


